નટુ ઉમતિયા 


: પ્રકોશફક : 


તારાચ'દ માણેકચદ રવાણી 
સવાણી પ્રકાશન ગૃહ 
ટિળક માર્ગ : અમદાવાદ-૧ 


૦ પ્રયમ આજવૃત્તિ : એણષ્ટ ૧૯૬૨ 


ઇત્તાઃક 
જ2;/4 ., 
(ગ «)/ 

ર૫5 


સર્વ પ્રકારતા હકક કર્તાને સ્વાધીત..છે. 


ૃષ્ક 20 





૦ કિંમત : ૧૪ ર્પિયે 


ર સુદ્રક : 





નટવરલાલ ગોરધનદાસ ઠેૈક્કર 

ગીતા પ્રિન્ટરી 

ઝક તોડા મસ્જિદ સામે, 
સારંગપુર, દોલતખાના અમદાવાદ-૧ 


૦ અપણ ૦ 


સ્નેહિશ્રી બકુલ જેષીષુરા 


૦૯ 


અરવ મૌનભર્યા સુજ કેલસેં, 
મ્રજળતાં ઈદ્યણાં તુજ ન્યાં અડયાં 
ગુલમહેર તણા ફૂલ શૈ ખન્ચે. 


બ 


૦ ભમાભાર્‌ ૦ 


પ. પૂ. પિતાશ્રી અષતલાલ ભાવસાર 
સદ્ગત માતુશ્રી સૂળીખા 


માતુશ્રી લદ્દમીબા 
શારદા ઉમતિયા * ' પિનાકિન ઠાકોર 
“ચિ. ખહેન નિરજના ૦ ગએહમદમીયાં રેખ 
પ્રતિભા ન્નેષીપુરા તારાચ'દ રવાણી 


મહિયુદ્રિન મનસુરી 
પોપટલાલ ઠૈમ્કર 
મામાશ્રી ધનસ્યામ લાવસાર 
સુ. વિષ્ણુપ્રસાદ રત્તારામ ઠૉકે।ર 
રસ્મિન મહેતા 
અમૃત મોદી 
ઘનશ્યામ પરીખ 


શ્રી નટુ ઉમતિયા 


૯ 


સ્વસ્થ, સરળ અતે સોમ્ય એવા શ્રી, નટુ ઉમતિયાને અમો 
ગુજરાતી સાહિત્ય ક્ષેત્રે આવકારીએ છીએ. સણેદયતાના આ કવિએ 
ગુજરાતી સાહિત્ય ક્ષેત્રે ધણાં ડેગ ભર્યા” છે, એવું અમો કહેતા નથી, 
પરન્તુ અમારા નીફટ પરિચયમાં એમતો સાહિત્ય આત્માં આવતાં 
અમોએ ને રીતે તેમતે અવલેકયા છે તે રીતે જતાં અમો એટયું 
તે શ્રદ્ધા સાથે જરૂર કહીશું કે તેઓ આદરણીય સાહિત્ય પિપાસુ તે 
જી જ, ઉમ'ગ, ઉલ્લાસ અતે આન'દતે ઝુક્ષે ઝુલતા આ નવકવિ ગુજ- 
રાતી સાહિત્યની અવનિ પર એકનિષ્ડાથી લવિષ્યમાં જરૂર આગળ 
વધશે તેવી અમોને શ્રદ્ધા છે, આ “ગીતિકા” પછી તેએ સહૃદય 
માનવને આઢર્ષે તેવાં અનેક પ્રકાશનો ગુજરાતી સાહિત્યની સરસ્વતીને 
ખોળે ધરશૈ, તેવી અમો આશા રાખીએ તો તે આ તખડકે શું ઉચિત 
નહં ગણાય ? 


--ગાપાલફષ્ણ મહેતા 


અતર્‌-ઉધઘાડ 


ધરતીની ધખકતી છાતી પર્‌ ઝળુંખતું નીલું ગગન હોય કે પછી 
ફ્રેરાંનાં ફૂલ ઉઠ્ઠાળતી ખેવડી વર્ષોની ધાર | ભાંખાડીઆ ભરતો, 
એકળીઓ પાડતો, છહુકાળો શિયાળુ તડકો હોય કે પછો રૂમઝૂમ 
રૂમઝૂમ ચાલી જતી, વનવગડાની કોઈ રૂપ-ગોપી 1 

ત્યારે મત થીજી જય. સુંગુ' થઈ ન્નય. માણેલાં રૂપનો ચિતાર, 
હોઠની ખ'ધ દિવાલે અથડાય. શુન્યઃ શુન્યઃ હાહાકાર થઈ ન્નય. 

એ વેળાઃ થાય છે અ'તરના અવકાશમાં ઉઘાડ : 

લાખ મયુરી મહેકી ઊઠે ! 

પિંચ્છ સમારે, કળા કરે !! 

ને પહી લય, સુર, ગીત, આનદ અને રૂપતી સમાધિ; સામે 
ધૂપસળી...ફ્રેરી ઊર્ઠે. 

આંધળી દો મૂકતી લોકલ ટ્રેન હો કે ફ્લોરા ફરાઉન્ટન, ભદ્રકાળી 
આગળ વળાંક લેતી “ ટા્ગર' હો કે રતતપોળ | માનવી એના એ ! 
ભીડે એની એ | ઉતાવળ-ધોંધાટ, કોલાહલ ખધું જ એતું એ ! ૭તાંચે 
એ ખધું ગમે છે. કારણુ કે ગતિ છે. હલચલ છે...જવન છે. 


ને એ ખધું ઝીલવાની આશાએ તો આ અન'ત ગેયતા ભણી 
પ્રયાણુ આદ્યું' છે ને 


--તટુ ઉમતિયા 


ક્રમ 


હસી હસીને રેઈ લેવા રો 

આપણે તો સખી આજતા રાજ 

કાણુ મનાવા નય ? 

૨ મતપખી | 

લાગણી ! અભાગણી ! 

આધેઘી આવે છે સર્‌ 

કાંટા-થુવરતી વાડે પર 

ચેઈ થેઈ નાચુ' ! 

હેમ'તતી ઝાકળભીની મધરાત 

શ્રાવણી રાતના ઝરમરિયાં ફેરાંના ફૂલને તોરા 
તેણુ ખોલે છે વણુખોલ્યાં ખે વેણુ 

ગાવે। મારે રાનવેરાનતે। દાગ 

હૈ સ્રુજ મન મોરારી 

ફ્રાગણુ ફૂટાકિયે 

સાત્રે સુરતી મોરલી વાગી 

ગારી નેને વરસે બારેમેઘતી હેલી 
ફળિયામાં ફરીને મ્હોરી નાગરવેલ 
માણીમર, મારોનતા મખમલતી મોજ્ડીને! માર 
લાવાનાં ઉકળતાં ગીત મારે ગાવાં 
નભમાં સળગી ચિતા 

અતુપમ અભિનવ રૂધિર સુધીર પયરાયાં 
તીતરે ! માઝમરાતવું ચાંદરણુ' 

હુ' તો લશ્નમણી ! 


૨૪. 
૨૫, 
*ડ 
જ્‌", 
૨૮. 
જઉ. 


૩૧. 
જ્‌, 


દ 


મનગમગાના ઉ૭ળે તેજલ નીર 

સખો ! તારો રંગ રહલો મારા ઉરમાં ઉઘડી 
વગડાનાં ફૂલ ધેલ્લાં વગડે વેરાય 

પાણીના પરપોટા 

પાંપણુને પલ્ષાકરે ગોરી 

લા'ખ લાખ લીક્ષા પાંદડે 

દરિયાને! દેશ 

છેલહખીલાતું છોગું રે! 

માછીતા છૈયા...અમે... 


હસી હસીને રોઈ લેવા દો 
સરૂભૂમિનાં ઝાંઝવા જળમાં 
પાતક મારાં ધોઈ લેવા રા.--ડસી. 


પાંદડે પાંદડે ઝાકળ ઝૂરે 
ખુલખુલ રોવે પાગલ સૂરે 
જળ-વમળમાં લજામણા આ 
સુખ-કમળને જેઈ લેવા દો.--હસી. 


આકુળ-વ્યાકુળ પવન-પાવા 
આંસુ બેઠાં ગીતો ગાવા 
મનવા મારા વિજલતે ઝખકારે 
સાતન સોંઘાં પ્રોઈ લેવા દો.--ડસી. 


[૧] 


આપણે તો સખી | 
આજના શાળા 
ક॥0ાલ લલેને રચ્થયિ 
ઝુકંતા માઝા. આપણે, 


મીત-પીચાસ્તી પાગલ તું તો 
સાંવરી સોહાગણ 
ફ્રીકોએમાં કઈ આંજ્યું ઘેરૂ 
નેહુની વીજતું કામણુ 
પળાનાં વાગે વાળ 
આપણે તો સખી 
આજના રાજા 
હાઠ-ફૂલોની અગન-ઝાળે 
હેમાળાતું હેત 
ઝાંઝવાના જળા રૂષપરૂષાળાં 
હોય ભલે એ રેત 
કાલના કોઢ જનાઝા ! 
આપણે તો સખી 
આજના શાજા; 
કાલ લલેને તું ય તે 


સુકતી માઝા. આપણે 


[૨] 


કૌણુ મનાવા જાય? 
એને કેોણુ મનાવા જાચ? 
આભ ખેરવે અગારાને 
ભોમ ચૂંદડી સળગી જાય 
પાણે પાઃણુનાં હઈડાંને 
વનવગડા વેરણુ થાય. એને, 


દવ ઉઠેંથો દરિયા પેટને 
સાન. સાઝા સુકતાં ન્તય 
વળ વછીભે દિશાથ'ભેને 
પાયા ડગમગતા થાય, એને, 


૧ણુ-રેતીના કાય સરેડે રે 
આખા આયચખે ઉઠે લા'ય 

માનવ-મનખા અગની ઝાંઠે 
અગત ખોખલે નહાય. આને. 


કોણુ મનાવા જાય? 
એને કોણુ મનાવા જાય ? 


[2] 


ર્‌ ! સનપખી ! 
૨'તુ' ફોને જુગ જુગથીચે ઝંખી ? 
ઘેરા રજની પડદા ઢળતા 
તારાના લખ દીવડા ખળતા 
કલની ગંગા જમના વહેતી 
મૂકેવાણુ સપનાંની કહેતી 
સ્મરણુ તણી નાગણ્‌ ડઇં ઝેરી 

જાતી ડ'ખી ડ'ખી ?--૨. 


મરુભૂપિમાં, રાખઢગલીએ 
અધ ચુમિ, આશા પાલવને 
પ્રીત-શિખર પર પગછું સૂકી 
કાળ ખૌણુને જેઈ ઝૂકી 
લાવા કેરે ધોધ્ધ સાંભળી હૈયાની 
ખ'સી તે પ'ખી. 
૨ ! સનપખો ! 
૨તુ' કોને જુગ જુગથીયે ઝ'ખી ? 


[૪] 


લાગણી ! અભાગણી! હે 
ફેવડાના વનમાં ઘૂમરાતી નાગણી 
ક્યામળાં સુંવાળાં સ્વર્‌ષ તારાં 

અંધારે આવે ન હાથમાં 
આછા અજવાળાની ઝાંચમાં 

ઉડીને આવે છે ખાથમાં 
લાખવાર. પાછી ડેલી 
તોય કરતી કરૈ છે ઘેલી ફાગણી ?--હે. 


કાચાના કોટડે મનના તે મહેલમાં 
આયુના તાંતણે ખાંધી 
સુંગા તે લોચનની ફૂટેલી આરસીને 
અસથી તે શીદ એણે સાંધી ? 
"હૈયાના હેતનાં 
કિરણ્‌।ની વાંસળીથી છેડે છે રાગણી--હે. 


લાગણી ! સુડ્ડાગણી !--હે. 


[૫] 


આઘેથી આવે છે સૂર 
દેયાના ખાજે નૂંષુર 
વાયશની પાંખ ચઢી 
કુલડાંની આંખ મહી 


શમણાંની વેણુંથી 
પરલીની રૈણુંમાં 
રલે છે પૂર? 
આઘેથી આવે છે સૂર--હૈયાના. 


અવનિને આભ ચૂમે 
અજવાળે છાંય ઘૂમે 


ચેતનની લભોમથી 
જડતાના પ્રામમાં 
ખેચે છે ઊરર? 
આઘેથી આવે છે સૂર--હેયાના. 


અચિસે શીત રમે 
જીવનને સત ગમે 


અગમની આગથી 

નિગમના ખાગમાં 

સિંચે છે તુર? 

ગમથેથી એરા છે સૂર.--હેયાના. 


[૬] 


કાંઢા-થુવરની વાડપર હોલાં ઉડાન્યે જાઉં છું 
બોરડી બેવડ વને ચાલ્યો આક્લે જાઉં છુ 
કાંટાની ધારો કારમી હેઠે અડાડચે જાઉ છુ 
આશના એકમ ઉપર મી'ડાં ચડાવ્ચે જાઉ' છુ, 


પ્ડાડને પગવાટમાં હું બાથ ભીડાન્યે જાઉ છુ 
સ્વપ્નનાં ફૂલો તણી લાશે જલાવ્યે જાઉં છુ 
પત્થર તણા હૈયા ઉપર હેયું પછાડયે જાઉં છું 
આશના એકમ ઉપર સોંડાં ચડાન્ચે જાઉ છુ. 


લોહી ઘૂ'ટયા ચદન તણાં લેપન લગાડચે જાઉ છુ' 
નયત નીતર્યાં નીરની પરખ માંડયે જાઉ છુ 
તુટેલ અ'તર કેરું હું જ'તર વગાડચે જાઉ જુ 
આશના એકમ વગર મીંડાં ચઢાવ્યે જાઉ છુ. 


[૭] 


થેઈ થેઈ નાચું ! 


સુઈ એકલડી હું તો રાચું. 
મોગરાની કળીએબએ માઝા સ્ુકીને 
મારા તનની સુગધ આજ ઢોળી 
વાયરાના છાયલને ઓહીને ચપા 
મનતા સીતવાને રહી ખોળી 
હાય ! કાગળ કોરે તો વાંચું !--ચેઈ. 


હૈયાના પૂરમાં લાગણીના સૂરનેો 
વહી જાતો ફચન કાયનેો તરાપો 
અણુજાણ્યા ધોધવાની સ'ગ કેઈ 
"દરિયાના ડોલતા દેહમાં સમાવે 
શીટ ! જીઠંને હું માતું સાચુ ?---થેઈ, 


[૮] 


હેમતની ઝાકળભીની મધરાત ! 
હિમાચળના શિતળ વાચ 
થીજવે કોમલ ગાત-હેમ તની. 


વાદળ છાઈ તેતરવરણી, નીતરે પાગલ ચાંદની 
ઝૂકી ઝૂકીને નય ચળાતી ઘેઘુર વડના પાંદ-થી 
તાશ ચારુ સુખ પર છાઈ મધુર મીલનની વાણી 
હુળવે હળવે આંસુ છલકે, અધરો મલકે રાણી 
ખેચેન બન્યાં બે નેન મહી 

ફેશર્યાં છે પરભાત-હેમ'તની. 


છકેલ વાયુ છુટ્ટો થઈ ને છેડે મખલખ ગાન 
પ્રરણીની ભર નીંદરમાંચે કંપે સપનાં-પાન 
કોઈ સેહાગણુ સાંવરી જેના ભી'નય ભીના હોઠે 
કોરી મોરી કાયની કાંચળી છૂટતા રેશમ દોર 
ખોળી નવલખ સોતન 

ખુદની સમદર સાત-છહેસ તની. 


[ટ] 


શ્રાવણી રાતના ઝરમરિયા ફ્રારાંના ફૂલને તોરા 
છેટેર્‌ી છેર્‌ી ભીંજાય આંહી' એરા તે છેલ રહે કેરા 


નિંદર છલકી આંખડી આડી 
પાણી કેરી ભીત 
સુરભિ હુઢે પાંખડીમાંથી 
સનનેો પાગલ મીત 


ઘડી હુસતાં ને ઘડી શ્ડતાં જાણે દશે દિશાનાં મહોરાં 
શ્રાવણી રાતના ઝરમરિયા ફેાશંના ફૂલ ને તોરા 
તેવની રૂપા-ધારતે લી'સે 
ઝંઝા કેરી ઝકેર 
કેશના કોમલ સરપ ભીજે 
ચૂવે ચારે ફેર 


ઝલકે ઝલમલ, ઘૂમતી વીજમાં, સૌલનમ ગલ દોરા 
શ્રાવણી રાતના ઝરમરિયા ફ્રેરાંના ફૂલને તોરા. 


[ ૧૦] 


નેણુ ખોલે છે વણુબોલ્યાં બે વેણુ 
પળમાં વહો ચાલી પેલી પાગલ પૃતમ રેણુ 
આજતેો નથી આશક 
એમાં ઠાલો જ્ઞાને રોષ 
ભર્ષો. ભર્યો જેને કેવો 
કાલનો મધુ -- કોષ, 
બ્ડેતાં ભીતર પ્રીત ગગાનાં નંડેણુ 
નેણુ બોલે છે વણુખોલ્યાં બે વેણુ 
ક'પે થથપર પાન તરના 
અતારિયાળે પોષ 
સાંકળી સીમા પારના સાદ 
હૈયાને ના તોષ 
ઝાંઝવા-ઝઝા સોકલે છે રે કહેણુ 
નેણુ ખોલે છે વણુબે[લ્યાં બે વેણુ 


[૫૧] 


શ્રાવણી રાતના ઝરમરિયા ફ્રેરાંના ફૂલને તોરા 
છેટેરી છોરી ભી'જાય આંહીં એરા તે છેલ રહે કોશ 


નિંદર છલકી આંખડી આડી 
પાણી કેરી ભીત 
સુરભિ ઢુંઢે પાંખડીમાંથી 
મનતો પાગલ મીત 


ઘડી હુસતાં ને ઘડી શ્ડતાં જાણે દશે દિશાનાં મ્હાશં 
શ્રાવણી રાતના ઝશરમરિયા ફ્રેરાંના ફૂલ તે તોરા 
નેવની રૂપા-ધારતે લીજે 
ઝઝા કેરી ઝકેર 
કેશના કોમલ સરપ ભીજે 
ચૂવે ચારે કેર 


ઝલકે ઝલમલ, ઘૂમતી વીજમાં, મીલનમ ગલ દોરા 
શ્રાવણી રાતના ઝરમરિયા ફ્‌ારાંના ફૂલને તોરા. 


[૧૦] 


તેષુ બોલે છે વણુબોલ્યાં બે - વેણુ 
પળમાં વહો ચાલી પેલી પાગલ પૂનમ રેણુ 
આજને નથી આશક 
એમાં ઠાલે શાને રષ 
ભચોપો ભર્ચાચ જેને કેવે। 
કાલનો મછુ -- કોષ, 
બ્ડેતાં ભીતર પ્રતત ગગાના નંડેણુ 
તેણુ ખોલે છે વણુબોલ્યાં ખે વેણુ 
ક'પે થથષ્ર પાન તરૂનાં 
અતશ્યાળે પોષ 
સાંભળો સ્રીમા પારના સાદ 
હૈયાને ના તોષ 
ઝાંઝવા-ઝંઝા સોક્લે છે ૨ ડકહેણુ 
નેણુ ખોલે છે વણુખોલ્યાં બે વેણુ 


[ ૧૧ ] 


ગાવો મારે રાન વેરાનનો શગ 
થર ગો'ખરું કેવડિયાનો કો્‌ાગ. 


આંધળી ચાકણુ સ્રાપનતા કણા 
જટાળી કાંઢચે માંડે કૅણુા 
એકલ દોકલ ખાવળ કોયા 
ધીખતા ધીમે કયાંય ન છાયા 
મૂછામાં શૂછાનાં શમણાં નાચે 
પહેરી પાગલ ખાખરડાની પાઘ--ગાવે.૦ 


ખીજડાના પાડોશી વગદેો હોળે 
પીરને તડીચે જૂએ રેશમ છાંય 
વાહુલિયાની મહુવર છેડી ડેોણે ? 
રમવા તેડી નેહુની નીલમ કાય 
આથે સળગે શીમળો સાગ 
પોયાપે બોલતો કાળો કાળે કાગ--ગાવે(૦ 


[ ૧૨ ] 


હે રજ મન સૌોરારી 
તવ અણુદ્ીઠ રૂપ પર જાતી વારી 
પ્રાતઃકાળના શિતળ વાયુ 

ઘૂઘવે જાણે નયનન-સિધુ 
પ્ખાળતાં પાવલિયા પેલાં 

કચન કિરણામૃતના ખિદુ 
જેણે હોળી હૃદયપુ'જની પૂજી સારી--છે૦ 


હે સુજ મન સોરારી 
નવલ કલ'કીની કલગી પર 
સોહી શહે વેજતીમ'ળા 
ફ્લનાં ફૂડળ ફેલની પહોંચી 
જુર્માં ડોલર ખે મસર્માળાં 
કોને હુંહવા ચાલી, વૃજની વ્યાકુળ નારી--ણહેન 


હૈ સુજ મત સેૌરારી 


[ ૧૩ ] 


જ્રાગણુ ફે્‌ટાકિયે 

કૂલડાંને ફાંટચમાં લાયે 

શિશ્િસ્તું હુંફાળુ હેયું છોડીને 

વાસ'તી વેશમાં વાચો--ક્રાગણુ૦ 


સેના કેરેણુની ચોળી ઉમગ સગ્‌ પીઠી 
સેપ્ગરાની ખ્હેક સ્ડેક અનગ સગ ફૂટી 
લેોચનીચે લન્તમણી લાખ લાખ રીઠી 
મહી તે કળીએ!ની પાઘ જાય વારવાર હૂટી 
વાયરાની ખાજડે મનડું મેલીને 
આજ કિરણોની ધાશથી તા'ચો--કાગણુ૦ 


[ ૧૪ | 


સાતરે સૂરની સોરલી વાગી 
જાય છે ઉરના ઓરતા જાગી 


કુ ઢોળતી સાંજને ટાણે 
ફેટતા રે કે નવલા બ્હાણે 
ભર ખપોરતા આઝુલ ગાણે 
અજાણુ બ્હાલના વેણુને જણે 
પેલી વિરડુની હેલી વરસે છે વણુમાગી-સાતરે૦ 
ઘૂઘટડે ઝૂલે રૂપ સમદર 
લેોચનીચે રમે સૂરજ અર 
અ'તરીચે તોચ વિરહ--મ'થર 
ખૂટલ છે આજ મનતસું જતર 
એરે રાનકુલોની રાનમાં ખૂટી માટી-સાતરે૦ 


[ ૧૫ ] 


ગોરી નેને વરસે ખારે સેઘની હેલી 
હા શ ઇક્‌ 9 ક ૧ 
હાલાં પેલાં પાગલ થઈ કરતાં કેલી 


નીતરે શ્રાવણુની રૂપ-ધાર 

જલે-થલે ઝાંઝર ઝણકાર 

કળી કળીમાં પ્રગટે ગીત 

ઝંઝા પાંખે ઝૂરતો મીત 
કે આજ ભીના અગની માટી કેવુ'ક તે ગીત ગાય ? 
મન મારું ભીંજાતા તારને થાંભલે કેવુ ન્હાય ? 
ર હવે ખાંધી છે પ્રીતડી પહેલી-ગેોરી૦ 

રણુકે છે રૃમઝુસ સીતાર 

છલકે સોડમ પારાવાર 

કુલ-ફેારાંની ઝૂલે ઝૂલ 

ઢાંકે ગાસ-છેડાનો પુલ 
કે આજ ડુંગરને ઝાડવે ઝાડવે કીધો શણુગાર 
કે કોણુ મને બોલાવે આજે અરે વાર વાર 
પગમાં બેડી તોયે પામવી એને ઘૅલી-ગોરીન 


[ ૧$ ] 


ફળિયામાં ફ્રોરીને સ્હારી નાગરવેલ 
પારકો થાશે રે પોતીકો સાંવર-છેલ 


એરી એરી તોય * 

કાયાના અ'તરાય 
આધી અણદીઠૅ તેય 

હુ ફાળી-છાંચ-ઝાંય 
વાયરાની ધરતી પર નાચે સુગધ-ટલ 
ફળિયામાં ફરોરીને મ્હારી નાગર-વેલ 
મૌલનની સુરલીમાં 

અસુવન ફકતાય 
પાણીના પાલવડે 

પ્રીત ના ખ'ધાય 


રૂપના ધૂપે જલતો જીવન લાખા-સ્ડેલ 
જૂળિયામાં ક્રોરીને મ્હારી નાગર-વેલ. 


[ ૧૭ | 


માણીગર, મારોના મખમલની સોજ્ડીનો સાર 
માણીગર, મારોના, મખમલની મોજડીનો માર. 


ઝાકેળના પોાવશી કાયા મારી 

ન સહે હળવા તે ફૂલને ભાર 
ઝેર ઝરે ઝાઝેરું નેનથી, 
છ'દહિન નદનેો પાસું ના પાર 


ક 


બાહુના અધ-ખ'ધ ભીંસે છે આજ મતે જાર જાર 
માણીગર, મારના, મખમલની સોજડીનેો માર. 
તારા તે શ્વાસની વરાળે, 
ન સહે હોઠૅનાં ગુલાબ, ઘણાં દાઝે 
આવડો શે રોષ અલ્યા વા'લમા 
" અમથી શી વાતમાં, જરીય ના લાજે? 


મારે તો રોમ રોમ આગ લાગી રાગની, તારે શૈ ખાર ર 
માણીગર, સારેને મખમલની સોજડીનેો માર. 


[5 


લાવાનાં ઉકળતાં. ગીત સારે ગાવાં 
વોજલ-ઝખકારે ઝ'ઝાના નીરમાં નાવાં. 
ધરતી કપથી 
પડ ધરતીનાં ટ્રેડુ' 
ગ્રડણુ આંજુ 
હું સૃય--લલાટે 
રેતી-રણુનાં રૂપ કૅડારું 
ખડક તોડું 
જલ શોષી ખતું 
વાદળ--કારાં 
“અડે ખૂડની જળતી છાતી પર છાવા 
'લાવાનાં ઉકળતાં ગીત મારે ગાવાં, 


[ ૧૯ ] 


નભમાં સળગી ચિતા 

સૂગી સૂગી 

સૂની સૂની 

ઝ'ખે-ઝુરે 

રામ વિહાણી કોઈ રે સીતા--નભમાંન 


ચારે કોરે 

ખીતી-ખીવતી 

હવા વહે 

નિઃસાસની કૈૌઈ ર ગીતા--નભમાંન૦ 


૨₹ગ રંગી 
ગીત-પખી 
દ”૦ખણાદે 
ખીડયા હોઠે, કોઈ ૨ ફવિતા--નભમાંન 


સાય કાળે 

ડાળે--ડાળે 

તરના શખને 

ચાંપ્યા કોણે, કોઈ ૨ પલીતા--નભમાં. 


[૨૦ ] 


અનુપમ અભિનવ રુધિર સુધીર પથરાયાં 
શીળા સડક પન્થને ઉન્ટ્ાં શેઈણિત પાચાં 


કોમલ મનહર રૂપને પીંખી 
દલ દલ લીધાં ફલડાં ચૂટી 
ક રશ ને ડુ 
અતરતલ માનવતા વીંખી 
ગળાં રહ્યાં ગીતો જે ઘૂંટી 
“એ ગીત હુલક્રથી ગગન સઘદ્યન છલકાયાં 
અતુપમ અભિનવ રુધિર સુધીર પથરાયાં, 


અચલ અટલ આ પત્થર છાતી 
ને બળતા પ્હાડેની આંખો 
શભિષણુ નિણુ'ય “મહાગુજરાતી' 
ફૂટતી નેને પગને પાંખો 
ક્ષિતિજધારે શહીદ જેને કિરણુ ખની મલકાચા 
શ્ષુવન ભુવનનાં અ'ધાર ઉલેચી તેજમયી છ'ટાચા. 


[૨૧] 


નભસાં સળગી ચિતા 

સૂગી સૂગી 

સૂની સૂની 

ઝખે-ઝગુરે 

રામ વિહાણી કોઈ રૈ સીતા--નભમાંન્‍ 


ચારે કોરે 

ખીતી-ખીતી 

હેવા વહે 

નિઃસાસની કે।!ઈ રે ગીતા--નભમાંન 


રગ રગી 
ગીત-પ૫'ખી 
દ્ખણૂુરે 
ખીડયા હોઠે, કૌઈઈ ૨ ફવિતા--નભમાંન 


સાય કાળે 

ડાળે-ડાળે 

તરુના શખને 

ચાંપ્યા કોણે, કોઈ ૨ પલીતા--નભમાં 


[ ૨૦ ] 


અતુપમ અભિનવ રુધિર સુધીર પથરાયાં 
શીળા સડક પન્થને ઉન્હાાં શ્ઞોણિત પાચાં 


કોમલ મનહર રૂપને પીંખી 
દલ દલ લીધાં કૂલડાં ચૂ'ટી 

અતરતલ માનવતા વીંખી 
ગળાં રહ્યાં ગીતો જે ઘૂંટી 
એ ગીત હુલકેથી ગગન સઘન છલકાયાં 
અત્તુપમ અભિનવ રુધિર સુધીર પથરાયાં. 


અચલ અટલ આ પત્થર છાતી 
ને બળતા પ્ડાડની આંખો 
શભિષણુ નિણુ'ય “મહાગુજરાતીઃ 
ફેટતી નેને પગતે પાંખો 
ક્ષિતિજધારે શહીદ જેને કિરણુ ખની સલકાયા 
જુવન ભ્રુવનનાં અ'ધાર ઉલેચી તેજમયી છ'ટાયા, 


[૨૧] 


નીતરે ! સાઝમરાતતું ચાદરણુ 
સાવરે ! સપનાં સપનાં-વરણુ 


તેતરવરણી રંગ વાદળી 
શીળી એની છાંય 

ઊભી ઊભી ઝૂરે ડરેણુ 
રાન-કેડીની માંય 
ડુંગર-ઉરથી છલકે રૂપાવરણુ 
માઝમરાતતું ચૉંદરણુ. 


વગડો : શ્યાસ સાપશે 
પ્રરણીને પગથાર 

એકલ આઘે ઊ'ઘે ડોલે 
ડુંગરની વણુઝાર 

શોધે એક્લ-દોકલ પ”મી શરણું 
માઝમરાતતું ચાંદરણે ન 


નીલકમલની છલકે પાંપણુ 

ચૂવે ચદન રાત 

મલય તણી વેણુને છેડે 
મૂગાો ઝંઝાવાત 

તૃષ્ણા જલને તેષે હેચા-હરણુ 
માઝમરાતત્તુ ચાંદરણુ. 


'[ ૨૨1] 


હું તો લજામણી ! 

જાય રે ઝળુખી મારા હેયાની દામણી 
અગ અગ જેખનનાં ઓ૩ણણું 
ગુલેોના રંગસગ પ્રીતિનાં પોહણાં 
વાયા વેશાખના અથડાતા વાયરા 
ને હું તો છું વામણી ! 

હું તો લજામણી ! 


અડપ્રી રાતે સારી નિંદરની સોડે 
અદીઠો આદમી કૈટલાયે કોડે 
આવી આવીને મને જાચ છે કહો 
'લોઃચને પોઢી શીદ ગાએ છે લાવણી 
તડકે તપેલાની શીટ કરે તાવણી 
ર છોડો સતામણી” 

હું તો લજામણી. 


[ ૨૨ ] 


સન-ગગાનાં ઉછળે તેજલ નીર 
ગઅણુદીઠે આછાં વાયુતણાં મલીર 


એલી એઓલઢીને સકોરું તોચે 
ન કુટડી કાયા ઢંકાય 
લાજી લાજીને લોચન પાલવડે 
ત પ્રીતિ ખ'ધાય 


કિરણની કલમોએ દોરી લકીર 
મન-ગ'ગાનાં ઉછળે તેજલ નીર 


ડોલતી આ લેરખડી 
આજ સારે અગે અ'કાય 
પામરી શી. પાતળી કેડીની 
પગલી વાય 


શૂળા તીખારી લૂંટે છે ગુલતું હીર 
મન-ગ'ગાનાં ઉછળે તેજલ નીર 
આયખાના ફારા એ 

વિંટ્ચા અ'ખાર 

ખુઝાતી જ્યોત થકી 

પ્રગટે અગાર 


મનેડડું જાણું મનની સૂગી પીર 
મન-ગ્‌'ગાના ઉછળે તેજલ નીર, 


[ ૨૪ ] 


સખી! તારો રંગ રહ્યો મારા ઉરમાં ઉઘડી 
સગ ગયે. છો મૂળથી ઉખડી. 


ભીની ધરતી, કજ્વોરાં વ્યાફૂળ 
તૃપ્તિ મનમાં, તન છે આકૂલ 
કાયાનાં શાં કામણુ, મૃત્યુભારે ખખડે 
એના એ મારગ પર તોચે તોરથી રખડે 
કૂલ જે બોલે, સુગધ ઝોલે 
ભીતરનાં પડ, પળમાં ખોલે 


અન'ગ નથી, તો'ખારી તુરગ મારા તગ નથી 

અપ ગને લચ તે તાલનો આજે સંગ નથી 
ગગન ભચ્ું” ભગુ” પવને તારું 
ઉજ્જડ તેચે ઉપવન મારુ 
ખડેકયાં ખાવળ ફૂલે, ચૂસે તાતી શૂળા 
વણુજેયાનું વ્હાલ, સાચવશે સહાકાલ 
અખુઝ અતર આંખડી ખોલે 
ડાલેઃ પ્રીતતું ડોલર ડોલે 


હુરણુનાં ચંચળ ચરણુને વિંધે કેડી પડી 
સખી | પેલે પારની અણુદીઠે મ'દિર મેડી જડી, 


[ર૫ 


દરિયાનો દેશ, 
આધે આધે છે નીલ, 
નીલ રૂપ નરેશ ! 


દરિયાના દેશ 
મારો દરિયાને દેશ. 


સીઠા મધુરા ખનૂર તાડ ને નાળિચેરી ઝૂલે 
રૂપ રૂપાળા ખાલ રવિની આંખડિયુ ખૂલે 
પચમ સૂરે સોન 1ડરણુની વાંસલડી છેડે 
ચ'ચલ જલની કેસલ છાતલડીના નેડે 
રસતી....લહર લહેરની પદમ પાની 
નેનમાં ખાદલ સે શ--દરિયાનેો, 


ઝીલે જલતું' દરપણુ સૂરજ ચ'દર ને તારા 
અલક મલકને ઈજન દૈતાં આવે નાવ નોંધારાં 
પથરાયો થલ થલ હુંફાળી રેત તણેુ! રઘવાટ 
અવકાશી ખાહુની બથ ભીન્ણું રે લલાટ 
ચુમવાં....ગવન પવનતું સરતુ ચાલ્યુ 
ઉઘડે નીલમ ફેશ--ટરશિયાને. 


દરિયાનો દેશ 
મારો દરિયાનો દેશ. 


[ ૩૦ | 


છેલ છખીલાનું છોશુ' ૨ 
હદય કમલથી સોછું ર--હો૦ 


કુમતડાનાં ફૂલન ઝુલે 
સપન ઘેલાં નયનન ખૂલે 
શીતલ સુમીરન શાચ ડુલે 
વેરે ફદખક્‌ૂલ વણુસુલે 


અખીયન તોરણુ છાંડી 
અધ રુવારે ગ્રરનન માંડી 
(શીદ) હુ એમને પોખુ રૂ--ણાન૦ 


[ 2૧ ] 


દરિયાનો દેશ, 
આઘે આધે છે નીલ, 
નીલ રૂપ નરેશ ! 


દરિયાનો દેશ 
મારે દરિયાને! દેશ. 


સીઠા મધુરા ખન્નૂર તાડ ને નાળિચેરી ઝૂલે 
રૂપ રૂપાળા ખાલ ૨વિની આંખડિયુ ખૂલે 
પચમ સૂરે સોન 1કરણુની વાંસલડી છેડે 
ચ'ચલ જલની કેમલ છાતલડીના નેડે 
રમતી....લહેર લહરની પદમ પાની 
નેનમાં ખાદલ સે'શ--દરિયાનો, 


ઝીલે જલતુ' દરપણુ સૂરજ ચદર ને તારા 
અલક મલકને ઈજન દેતાં આવે નાવ નોંધારાં 
પથરાયો થલ થલ હુ'ફાળી રેત તણે। રઘવાટ 
અવકાશી ખાહુની ખથ ભીજાણું ૨ લલાટ 
ચુમતા....ગવન પવનત્તુ સરતુ ચાલ્યુ 
ઉઘડે નીલમ કેશ--દરિયાને. 
દરિયાનો દેશ 
મારો દરિયાનો દેશ. 


[1 ૩૦-] 


* 


છે છખીલાતું છેોશું ૨ 
હદય ઇમલથી મોઘું ર--છા૦ 


કુમતડાનાં ફૂલન ઝ્ર્લે 
જૂ 
સપન ઘેલાં નચનન ખૂલે 
શીતલ સુમીરન શાચ હુલે 
વેરે કદટખકૂલ વણુસુલે 
અખીયન તેોરણુ છાંડી 
અધ રુવારે ચશનન માંડી 
(શીદ) હુ' એને પૉંખુ' ૨--હોન 


[ 2૧]. 


સાછીના છેયા 
અસે માછીના છેયા 


જલના ઘેરૈયા 
અમે જલના ખેલૈયા, 


ઝાકળની ઓઢણી ઔઢીને 
. ફેલપરી પોઢી 
હા ફૅલપરી પોઢો, 


વાદળની હોડલી દોડી કે 
મેઘધતુ છેડી 

£ છો *સેઘધતું છોડી 
આંખલડી કામેણે આંજી કે 
પાંપણીયે લાજી 

કે પલકારૈ વાંચી, 


આશાના ઘોડલા ઊડા કે 

સાગરિયા ઘૃસ્યા 

હી સરજીવા ઝૂસ્યા, 
રામના રૈયા 
રામ કરજે ખસૈચા 
જલના ખેલૈયા 
અમે માછીના છેચા. 


[૩૨ 


૪૮-1-54: 
(220/ન્‍ન (20/70) 
254૮ 


ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ચ'થાલય 
અસદપ્વપ્દ - ૯ 


